UM 


ATHAFHHR 06 ÁSTAIHD 


ÍSLENZKA BÓKMENTAFÉLAGS. 



KAlIPHlASnVAnOFlV , 1§41. 


P&ENTUB BjA S. L. MÖI.1.ER. 


1 - 






\ 





/ \ 





« 



. ♦ ^ 



M^ssoif: AlU ‘«TO?3/Í^ 


SKIRSLA 

um athafnir og ástand ens islenzka 

bókmentafélags. 


íslenzka bókmeDtafólag'í^) telur afmælisdag sinn 30ta 
Marts; þá komu saman 1816 alls 33 menn, ])eirra sem 
höfbu mætur á Islandi og bókmentum þess, og gengu í 
fðlag saman ”til ab \ii6halda enni íslenzku túngu og bóka- 
skrift, og þar mebfram mentun og hei&ri þjó&arinnar, bæíii 
me^ bókum og öbrum atburbunV’. Frumkvöbull þessa 
var hinn nafnfrægi Rasmus Kristján Rask, sem þá var 
undirbókavörbur háskólans , en síí)an prófessor í austur- 
landamálum, ógleymanlegur vinur Islands og bókmenta 
þess 1832-). A þessum enum fyrsta fundi voru 
kosnir embættisjnenn : Forseti, fðhir&ir og skrifari; varb 
Rask forseti , regimentskvartermeistari Grímur Jónsson 
(im Etazrab, bæjar og hera^s fógeti í Mebalför) fðhiríiir, 
og prófessor Finnur Magtu'isson (nú Etazráb og leyndar- 
skjalavörbur konúngs, R. af Dbr. og Dbr. tn.) skrifari^'^). 

Ftílag þcii.i kallar síg u óönsVu : ialandskc Liícrírre 

Sclskab*'. Hið elóra ftílag, scm samcinaðict þcs.\u cptir .nb þnð 
var slofnab, kallaSi sig ”det islaiidskc Literatur-Selskab'^f cbur 
á íslcDzku ’Mærddraa-lista félag”. 

Erobæuismcnn deildar þessarar hafa vcrið : 

Forsetar: Rask 1816) R. þorstelnssoD 1816—19) FinDur jMagmis- 
son 1819 — 20) B. þorstcinsson á ný 1820—21) Finnur 
M.'ignússon á ný 1821 — 27 5 Rask á ný 1827 — 1831; þorgclrr 
Guðmundsson 183J — 39) Finnur Mngmisson þribj.v sinn sibaa 

1839. 


4 


þvínœst var fundur haldinn 16da Apr, s. á., og var þá 
satnib um lög félagsins er Rask hafbi búib til; þá var 
einnig fastráííib, ab samlagast fðlagi því, er ári ábur var 
stofnab á Islandi (í Reykjavík) í sama tílgángi, eptir fyrir- 
gaungu Rasks, og var því sent laga frumvarpib til yíir- 
vcgunar, en þab var samþykt á fundi í Reykjavík loda 
Ág. s. á."^} 

Eptir lögum þessum er félaginu skipt í tvær deildir, 
og er önnur í Reykjavík, sem er höfu&deildin, en önnur 
i Kaupmannahöfn. þær álykta hvor um sig frjálslega um 
allt þab sem hvorri þeirra viökemur, en um slík mál, sem 
allt fölagib varlar, Yer?)a þær ab vera samdóma, og er 
skorib lir því meb atkvæbaQölda. 

Féhirðar: Grímur Jónsson 1816 — 19) Ví<>fús Thorarensen 1819 — 
20 5 þórtiur Svcinhjarnnrson 1820 — 22; Ilanncs Slcphcnscn 
1822 — 24; LaurusThorarcnsen 1824—26; J)orgcIrr Gutiraunds- 
son 1826 — 31 5 Eggcrt Jónsson 1831 — ’SS; SkúU Thorarenscn 
1833 — 34; Kristján Krístjánsson 1834 — 40; Andrcas Heramcrt 
siban 1 840. 

Skrlfarar : Fínnur Magnússon 1816—19; Jón Fínscn 1819; Gunn- 
laugur Oildsson 1819 — 20; GísU Brynjdlfsson 1820 — 21; 
Gunnlaugur Oddsson á ný 1821—27; þorstcinn Hclgason 
1827 — 30; Baldvin Einarsson 1830 — 33; Brynjólfur Pclursson 
1833 — 40; Jón Sigurbsson siðan 1840, 

Bókavorbar var fyrst kosinn 1819, cn ábur haíbi fehirSir á hendí 
urasjón ' um bókasolu og scndj'ngar; bókavcrðír hafa Tcrib 
þessir: þorður Sveinbjarnarson 1819 — 20; þorgeirr Gubmunds- 
son 1820 — 24; Sœmundur Br^njólfsson 1824; þorstcinn 
Hclgason 1826; HaUgríinur Bachmann um hrtð , Stephán 
Etriksson 1834 — 36; Magnús Hákonarson 1836 — 38; Eggert 
O. Brlem 1838 — 4l; Magnús Eiriksson 1841. 

# 

J>ess fyrstl, og hingabtíl cíni, forseti var Stiptsprdfastur Arni Hclga- 
son, R, af D.; herra Lectorthcologíæ Johnscn hefir vcrlð skrifari 
siðan 1820; gjaldkcrar hafa vcrið: SÍgurður Thorgrimscn 
1816 — 26; Sigurbur Slverlsen 1826 — 30; Ebbcscn 1830 — 31; 
Olafur Finsen 1831 — 36; Hannes St, Johnsen 1836 — 38; 
þórbur Jónasson siðan 1838. 


5 


Til aö koma fram tilgángi sínum ætlaÖi fólagiö ”aö 
leiöa í Ijds rit þau, er fyrrmeir hafa samin verib á íslenzku, 
einkum þau, hverra höfundar eru daubir, og hœttast er 
vib ab týnast mundu, en landinu væri hínn mesti sómi 
ab”; ])ví næst aÖ ’*ala önn fyrir ab prentabar verbi bæk- 
ur, er þarílegar virbast f\rir almenníng, og líka þœr er 
hrúkast og hentugar eru vib kennslu í skólanum”. þar- 
abauki ásetti þab sér a& láía prenta ”stutt fróttablöb” á 
ári hverju. J)aí) fráskildi tvœr greinir: guöfræbi og forn- 
fræbi, og var hin fyrri ætlub enu evangeliska smábóka- 
félagi, en hin síöari Arna Magnússonar nefnd í Kaup- 
mannahöfn (síban heíir FornfrœbaféIagi& einnig tekib ab 
sér þessa grein). 

Rit þau sem félagíb hefir komib á prent eru þessi: 

1) Sturlúnga saga, ebur Islendínga saga hin mikla 

f 

ásamt Arna biskups sögu, í 4 deildum, 1817 — 20, 
130 arkir í 4bl. broti, nú 2 llbd. 

2) Almenn Landaskipunarfræöi eÖur Geographia, 
rituí) af Etazrá&i Grími Jónssyni, Justitiarius þ. Svein- 
bjarnarsyni og Assessor G. sál. Oddssyni, í 5 deild- 
um, 1821 — 27. 92 arkir í 8bl. broti, meö 6 kortum, 
nú 2 rbd. 48 sk. — 3 rbd. 

3) Islands árbækur í söguformi, ritabar af J. 
Espólíni, í 9 deíldum og registri lOdu, 1821 — 30, 
alls 182 arkir í 4bl. broti, nú 3 rbd. 

4) Ljóbmœli Síra Stepháns Olafssonar í Valia- 
nesi. Khöfn. 1823. 8 arkir í 12bl. br. 32 sk. 

5} Islenzk Grasafrœbi, samin af Oddi Hjalíalíni. 
Khöfn. 1830. 24 arkir í 8bl. br. 48 — 64 sk. 

6) Islenzkt or&skvibasafn eptir Síra Gu&mund 
prófast Jónsson á Sta&astab , 2 Hefti, Khöfn 1830. 
26 arkir í Sbl. br. , 32 — 48 sk. 

7) Lestrarkver handa heldri manna börnum, samib 
af Próf. Rask. 2 arkir í 8bl. br. Khöfn. 1830. 
16 sk. 


6 


8) Æfisaga Jóns Eiríkssonar konferenzrá&s, 
samin af Bjarna amtm, þorsteinssyni og handlækni 
Sv. Pálssyni. Kliöfn 18^, meb eirgrafinni andlitis- 
mynd og riUiandar sýnisliorni , 12 arkir í 8bl. br., 
04 sk. 

9) Læknín gakver, ritab af Dr. medic. J. Hjaltalíni. 
Khufn. 1840. 5 arkir í 8bl. br. 24 sk. 

10) Klopstokks Messías, snúinn á íslenzku afSíra 
Jóni þorlákssyni. KliOfn 1835 — 38. 2 Bindi, alls 
59 arkir í 8bl. br. 2 rbd. 32 sk. — 3 rbd. 

11) Tvœr œfisögur útlendra merkismanna, Frank- 
iíns og Oberlíns, útl. af Jóni Sigurbssyni og Olafi 
Pálssyni. 10 arkir í 8bl. br. Khöfn. 1839. 48 sk. 

12) Æfisaga Alberts Thorvaldsens, útl. af 
Magnúsi Hákonarsyni. 4 arkir í 8bl. br. Khöfn. 
1841, meb steinprentabri mynd. 24 sk. 

Fröttarit: 

13) SagnablöS árin 1817' — 26, samin ab mestu af 
Etazrábi Finni Magnússyni, 10 deildir í 4bl. br. 56 
arkir alls, tilsamans 1 rbd. 

14) Skírnir, ný tíbindi hins íslenzka bókmentafélags, 
1827 — 41. 15 árgángar, hörumbil 100 arkir alls, 
hverr árgángur á 16—24 sk. (hvert seinasta ár 32 
— 48 sk.) 

15) Mínnisljób um Jón Milton og Jón þorláksson, ort 
af Etazráfei Finni Magnússyni, á íslenzku og ensku. 
Khöfn. 1829. 

Auk þessa heíir félagib goldiS kostnaS til aÖ prenta: 

16) "Katalóg” yfir íslands stiptsbókasafn, Khöfn. 1828. 
11 arkii* í 8bl. br. 

og ennfremur haft umsjón yfir prentun 

17) Miltons paradísarmissis, eptir Síra Jón 

þorláksson. Khöfn. 1828. 25 arkir í 8bl; br. 

1 rbd. — 1 rbd. 24 sk. 


7 


Kostnaítur til bókar þessarar var goldinn af Jóni Heath 

•• • 

(frb. Híþ), meistara, í Oxnafurou á Englandi, 

Auk þessa hefir félagib fengib þab sem lærdóms- 
lista-félagib eptirlét af ritum sínum, og er þab selt á 16 
sk. hvert bindini. 

þegar reiknab er nibur arkatal þeirra bóka sem 
félagib hefír látib prenta, og nú voru taldar (No. 1 — 15), 
telst svo til, aí) þab hafi gefib út 2á prentabar arkir á 
ári hverju síban 1816. 

Auk þess , sem nú heílr verib talib, hefir félagib í 


tílbúníngi : 

I. Uppdrætti ebur kort yfir Island eptir Herra Ab- 
júnkt B. Gunnlaugsson, Frá því hérumbil fyrir hundrab 
árum hefir stjórnin í Danmörku reynt til íleirum sinnum 
ab útvega lýsíngar á Islandi, og áreibanlegar afmálanir 
stranda landsins handa sjóferbamönnum. Til lýsíngar 
landsins rnibabi rit Horrebows á sinni tíí)*), og síbar 
ferbabók Eggerts Olafsonar og Bjarna Pálssonar, svo og 
Olafs Olavíus, og Mohrs náttúrusaga o, 11., en nú eru 
þessar bækur þegar úreldtar. — 1749 var Horrebow settur 
til ab rannsaka himintúngla gáng loptslag og vebráttufar á 
Islandi , en hann dvaldi þar ab eins 2 ár. Frá 1772 til 
1805 var haldinn mabur þar stöbugt tilþessara rannsókna 
(íLambhúsum áAlftanesi). Strendur landsins voru einnig 
mældar um þetta skeib. Vib þab fengust: 

1} Hans Eiríkur Mínor skipstjórnarmabur; hann starf- 
abi ab mælíngunni meb niiklum dugnabi og ná- 
kvæmni 1776 til þcss hann druknabi 1778. 

2) Wleugel llota foríngi C^d/Jtíra/) 1776. 

3) Löwenörn 1786 og 1787 (eptir hann eru sjókort). 

4) \msir inælíngafróbir hermenn (Onum, Ohlsen^ 
Wettlesen, Frísak, Smith, Scheel, Born, 
Graah, Aschlund) nieb tilsjón ^jrentukammersins" 
eptir úrskurbi konúngs 28 Maí 1800. þessu starfi 


O) TilforladcUge Rftcrrctninger om /s/ond. Kbkvn. 1749, ö. 


8 


var lokib 1818, og voru þá strendurnar mældar, en 
sföaii hafa komib frá hínu konúnglega sjókorta safni 
(^Sökort-Archiv) 6 kort, af sínum hluta landsins 
livert, og eitt af öUu landinu (en á því eru einnig 
Fœreyjar). 

Starf þetta var a?í vísu til mikils gagns kaupmönnutn 
og sjófarendum ; en þó mörg af kortum þessuni (einkum 
Scheels) só ágæt til þessa, sem þau eru einkum ætlub 
til, eru þau Islendíiigum sjálfum a?) litlum notum, og 
ókunnugum, sem þurfa ab ferbast í landinu, eí)ur vilja 
kynna sér landib sjálft og herub þess, eins upp til ijalla 
og nibur vib sjó. þar er ekki mikill gaumur geíinn fjöll- 
um, né öræfum, né fjallvegum, né skiptíngu landsins, nb 
prestssetrum, nö kirkjum, né slíkum stöburn sem mark- 
verbir eru af náttúrlegu ásigkomulagi þeirra eba frægir í 
sögu landsins. Myndir íjallanna, sem eru mjög merkilegar 
þegar menn vilja vita fjallaskipan og landslag, og hversu 
vötnum deilir, eru heldur eigí á kortum þessum, né af- 
staba stöbuvatna, né árfarvegir, og heldur ekki vegalengdir 
millum heraba landsins. Nú sá félagib hversu mikib gagn 
og prýbi mundi verba ab góbu landskorti, bæbi fyrir Is- 
lendínga sjálfa og f^TÍr alla þá sem fýsir ab þekkja landib, 
en á abra hönd var lítil' von ab stjórnin mundi ab fyrra 
bragbi taka sig fram um slíka mælíngu ; félagib ásetti sér 
því 1831 ab efna til landkorts yfir Island allt; má vera 
ab Fjallvegafélagib hafi ab nokkrii leiti vakib til þessa 
fyritækis , en ekki mundi þab þó hafa fengib framgáng 
ab svo stöddu, ef Herra Björn Gunnlaugsson , kennari vib 
Bessastaba skóla, ekki hefbi tekizt á hendur þab hib 
vandamikla og mæbusama starf, ab gjöra kortin, og ferbast 
til þess um landib á sumrum, og hefir hann nú um 10 
ár meb stakri ibni og þolgœbi leyst mikib af vcrki þessu 
prýbilega af hendi, Hefir hann engin laun áskilib sér fyrir 
ómak sitt, nema endurgjald kostnabar þess sem hann hefbi, 
og var hann reiknabur til 1 dals daglega. Hefir kostnabur 


9 


fólagsins til þessa fyritækis wen'b hérumbil frá 100 til 
170 rbd. á ári síban 1831 ; en frá 1836 hefir ^^rentukam- 
merib” Yeitt Herra Gunnlaugssyni 100 dala þóknun árlega 
ab auki, þaÖ hefir einnig eptirlátib honum til mebferbar 
mœlíngartól þau öll sem ti! vorii, og stjórnin hafbi ábur 
sent til Islands, einnig sent honum nokkur fleiri verkfœri 
og stranda kortin til hlibsjónar. þegar menn bera saman 
kostnab þann sem variÖ hefir verib til þessara mælínga, 
ogþann, sem hafbur hefir verib vib mœlíngar og ferbir á 
Islandi fyrr og síÖar, er óhætt aÖ fullyrba, ab aldrei hafi 
þar meíra af slíkum störfum verib gjört fyrir minna. 
Herra Gunnlaugsson hefir sent híngaí) uppdrætti: 

1) Snæfellsness sýslu. 

2) Mýrasýslu. 

3) Borgarfjarbarsýslu. 

4) Gullbríngu og Kjósar sýslu. 

5) Arness sýslu. 

6) Rángárvalla sýslu. 

7) Holtavörbuheibar, Tvídægru og Arnarvatnsheibar. 

8) Kjalvegar og fjallanna þar um kríng. 

93 Nokkurs hluta Vestur-Skaptafellssýslu. 

10) Mýrdals meb abliggjandi jöklum. 

11) Fiskivatna, þóristúngna 0 . s. frv. 

12) Túngnafellsjökuls, Vonarskarbs, Arnarfells. 

13) Fjallanna subur undan Skagafjarbar og Eyaf. sýslum. 
þetta er ekki einúngis mikib starf, heldur ab vitni 

Majórs Olsens, heibursfélaga vors, sem góbfúslega hefir 
tekib ab sér ab sjá fyrir útbúnabi kortanna, ágætlega af 
hendi lejst. Herra Scheel, sem ábur var getib, og ferbast 
hefir á Islandi, hefir tekib ab sér ab búa til landmælíngar- 
netib, eptir enum seinustu mœlíngarfræbis reglum. 

þab var í fyrstu ásett, ab prenta sérílagi kort yfir 
hverja sýslu á Islandi, en þegar abfram kom virtist þab 
ekki naubsynlegt, og mundi þarabauki hafa orbib óhœfu 
dýrt, var því tekib þab ráb, ab hafa ab eins 4 kort, yfir 


10 


4 náttúrlega flórbúnga landsins, og hefir Majór Olsen gjört 
ráb fyrir, í bréfi til félagsius 29 Jan. 1835, hvert kort 
um síg mundi kosta 1000 dala a& minnsta kostí (stúnga 
J^ess og prentun einúngis); er nú fyrsti fjórbúngur ab 
miklu leiti stúnginn , og er fallegur á a?) líta og mjög 
nýstárlegur^). 

J)a?) er kunnugt, ab Herra Gunnlaugsson hefir stutt- 
lega skírt frá mælíngum sínum og mælíngar abferb í 
skóia"bobsriti 1824, á dönsku og latínu; á feröum sínum 
hefir hann uppgötvab margt þab, sem meb tímanum mun 
verba alkunnugt, og mörgum fýsilegt ab vita, en sumt ab 
mikiu gagni; teljuin vér fyrst þab, ab hann hefir fundib 
Jjórisdal, eba Aradal, og er þab núkunnugt.orbib, ab enginn 
^^sauburinn í hlíbum” þarf ab fara þángab til ab ^.forba 
sér vib hríbum*’J eins og Jón heitinn Jærbi kenndi á sinni 
tíb*"^). Hitt getur orbib til ennar mestu nytsemdar, ab 
taka upp vegu þá, sem Herra Gunnlaugsson hefir farib 
fyrstur svo menn viti 1839: Vonarskarbs veg og þaban 
ofaní Jökuldal, og veginn fyrir norban Torfajökul, úr 
Skaptártúngum. Vér leyfum oss ab taka kaila úr bréfi 
HerraGunnlaugssonartilvor, 24Sept. 1839, þanniglátanda: 

j^Eg fór austur einsog í fyrra Vatna-jökuls veg , ab 
því undanteknu, ab eg nú fór Vonarskarb, sem Gnúpa- 
Bárbr fór, ])egar hann íhitti sig úr Bárbardal subur ab 
Gnúpum í Fljótshverfi (sjá Landnámu III, 18), sem eg 
ekki veit til ab neinn mabur haíi síban farib. þarmeb 
styttist Vatnajökulsvegurinn svosem hálfa dagleib, og má 
hann fara meb lest á 7 dögum frá Reykjavík 
og austur ab hænum Brú á J Ök u Isd al , ef mabur 
fer l^ þíngmannaleibar á dag, þar vegurinn er hérum 10 


*) Stserb korlsíns cr niæíd svo, að hálfiir þuiuliingur svarí luilu 
hvcrri, (þ. c. 1 : 480,000). 

Skirsla um fund og kunnun þórlsdals cr prcntuð í SkiVnls 
9da arg. og Sunnanp. Aug. 1836. 




11 


þíngmannalei6ir e^ur oO mílur; hann er hinu láng- 
styttsti í Múlasýslur og nærri þrábbeinn. 
þarabaukí er hann ab mestu vatn sfallalaus , og 
allsæmilega gó&ur þegar á sumar tekur ab 
líba”. — j^Frá Skaplártúngum í Skaptafells sýslu fór eg 
nýjan fjallveg, þó af engum farinn svo menn viti, nema af 
einum manni sem nú er daubur. Hann liggur fyrir 
norban Torfajökul, og er skemri enn Fj allabaks- 
vegurinn, sem liggur fyrir sunnan Iiann, ef fara skal 
til Reykjavíkur; þarabauki vatnsfallalaus og gras- 
meiri enn þessi”. 

Vér vonum ab allir muni smámsaman taka upp þessa 
vegu, og a& þeir verbi alþíngisvegir manna ábur enn 
lángt líbur. 

Hib konúnglega vísinda félag heíir 25 Jan. 1836 
lofab ab gefa til hins fyrsta korts 500 rbd., og er þaÖ 
góbur styrkur, 

II. En til þess ab kortin gætí orbib sem fróblegust 
og gagnlegust, samkvæmt tilætlun félagsins, var þab 
ályktab á félagsfundi 24 Sept. 1838, eptir uppástúngu 
Herra Jónasar Hallgrímssonar, ab .^kjósa nefnd manna, og 
fela henni á hendur ab safna öllum fáanlegum skírslum 
fornuin og nýjum, er lýsi Islandi ebur einstökum herubum 
þess, og undirbúa svo til prentunar nýja og nákvæma 
lýsíngu á Islandi, er síban verbi prentub útaf fyrir sig á 
félagsins kostnab”. Nefnd sú, sem kosin var, ritabi þá um 
vorib eptir öllum prestum og próföstum á landinu, og 
sýslumönnum, einnig amtmönnum og biskupi, ogtókhverr 
því Ijúfmannlega. Margir hafa þegar sent skírslur, en 
hinna sem eptir eru væntum vér hib fyrsta. Vér höfum 
nú fengib 117 skírslur frá prestum og próföstum, en 61 
eru eptir, og 6 frá sýslumönnum en 12 eru eptir. Eigum 
vér Herra Biskupinum mikib ab þakka ab erindi vort 
hefir fengib svo góban róm, og hefir hann mælt fram 
meb því í umburbarbréfi til allra presta. Amtmennirnir 


12 


hafa einnig sýnt fyritæki voru mikin góövilja, og lofab 
oss ab styrkja þaö sem kostur er á. 

III. Enn er eitt fyritæki sem er nákvæmlega sam- 
tvinnab þessu, og þab er, ab deild vor á Islandi heíir í 
vetur falib á hendur 50 prestum hér og hvar á landinu 
ab halda vebráttubœkur, eptir sýnishorni sem þeim hefir 
verib sent, og er þab bæöi fróblegt og gagnlegí ab fá 
slíkar skírslur, til ab vita loptslag og veöráttufar allstabar 
á landinu. Vísindafélagib gefur hitamælira þá, sem á 
l)arf ab halda. 

þaí) var í upphafi lögtekib, aö fölagib skyldi ^^eigi 
verja gjörvöllum inngjöldum sínum til kostnabar árlega, 
heldur leyfa hérumbil fimtúng þeirra, svo þab fái vissaii 
stofn, og falli ei strax, þó stöku meblimir deyi eba úr 
gángi. Skal þessi upplagseyrir geymast, ásamt hans ágóba, 
og þarvíö bætist jafnmikill iiluti næsta árs inngjalda , uns 
höfubstóll er vaxinn svo álitlega, ab hann einn fái vib- 
lialdib félaginu'\ — þessi ákvörbun er skynsamleg og 
félaginu nytsöm og hefir Iiún ab góbu haldi komib ; því 
hversu mundi t. a. m. hafa farib, þegar því brugÖust svo 
margir f^Iagsmenn á Islandi þegar á enum fyrstu árum, 
ef ekki helbi verib fylgt þessari reglu? Nú skulum vör 
teija hversu mikill er upplagseyrir sá, sem þab heíir safnab 
í Kaupmannahöfn og hversu hann hefir vaxib. 

Rbd. rbd. sV. 


30 Marts 1817 átti þab 

á rentu 400; í peníngum 1147. 

47. 

— — 1818 — 

— 800 — 

1158. 

53. 

— — 1819 — 

— 1300 — 

644. 

7. 

— — 1820 — 

— 1700 — 

1079. 

34. 

— — 1821 — 

— 2700 — 

461. 


— — 1822 — 

— 3300 — 

342. 


— — 1823 — 

— 3300 — 

365. 

57. 

— — 1824 — 

— 3600 — 

719. 

99 • 

— — 1825 — 

— 3800 — 

804. 

94. 

— — 1826 — 

— 1000 — 

850. 

99 • 


13 



Rbd. 

Rbd. sk. 

30 Marts 1827 átti þa& á rentu 4200 ; 

í peníngum 834, 66. 

— — 1828 — 

— 4300 

— 498. 40. 

— — 1829 — 

— 4500 

— 506. 90. 

— — 1830 — 

— 4600 

— 445. 35. 

— — 1831 — 

— 5000 

— 546. 23. 

— — 1832 — 

— 5200 

— 410. 26. 

_ _ 1833 — 

— 5500 

— 434. 23 

_ _ 1834 — 

— 5800 

— 518. 76. 

_ _ 1835 — 

— 6100 

— 493. 89. 

— — 1836 — 

~ 6400 

— 478. 94. 

— — 1837 — 

— 6400 

— 616. 81. 

_ _ 1838 — 

— 6700 

- 552. 87. 

_ _ 1839 — 

— 7100 

— 436. 54. 

_ _ 1840 — 

— 7100 

— 506. 38. 

— — 1841 á þa& 

— 7400 

— 541. 70. 

þara&auki á félagib í 

enum íslenzka jar&abókarsjó&i 250 


rbd., og í peníngum hjá gjaldkera deildarinnar í Reykja- 
\ík 46 rbd. 38 sk. 

Allt l^etta er auk álitlegra penínga, sem standa í 
óseldum bókum bœfei hér og á Islandi. 

Af þessum upplagse^TÍ telst svo til, ab konúngur 
hefír gefíö féiaginu 2800 rbd. ClOO dali á ári og þrisvar 
200dali,) ogMoltke greifi, ríkisgjaldkeri(F2Ka«í«míwwícr), 
2500 dala (100 dali á ári), en eptirstö&var lærdóms-Iista 
félagsins (ánafna&ar bókmentafélaginu í bréfi 20 Júní 
1817, greiddar því 1828) voru 275 rbd. í peníngum og 
nokkuí) af óseldum félagsritum. 

A Islandi hlotnu&ust félaginu í upphafi álitlegar gjafir, 
og margir gjörbust félagar þess, en ymsar krfngumstœbur 
hafa ollab því, a?) gjafirnar hafa smámsaman or&ib minni, 
og menn hafa slegib slöku vib félagib, jafnvel þeir, sem 
hafa verib í því meban þeir voru hér í Kaupmannahöfn. 
Hefir þab ab nokkru leiti verib félaginu aí) kenna, 
ab þab hefír ekki veri& sér eins úti um a& vinna 


14 


menn á Islandi, eins og þa6 hef&i þurft, enda eru mikil 
vandkvœbi a bókasölu þar fremur enn annarsta&ar, þareh 
enginn selur þar bækur til upplieldis sér, heldur einúngis 
af greibvikni eba bókmentafýsn, og verba jafnan leibir 
lángþurfamenn, þareb félagib ekki hefír híngabtil getab 
goldib rílleg sölulaun, I félaginu eru nú alls IfíOmanna; 


þaraf eru heiburslimir: á Islandi , , 

. . 4. 

í Danmörku 

. . 20. 

erlendis , , 

. . 22. 

orbulimir: . á Islandi . . 

. . 56. 

í Danmörku 

. . 45. 

erlendis . . 

. . 1. 

yfírorbulimir erlendis . , 

. . 11. 

bréflegur limur 


Tillag orbulima er í Danmörku minnst 3 Rbd., á Islandi 

minnst 1 Rbd., og er félagsmönnum 

sent ókeypis frétta- 

blab félagsins (Skírnir) á ári liverju. 


jþegar abgætt er hversu félag vort hefir átt og á í 

ymsu vib miklar hindranir ab berjast. 

og hefir helzt til fáa 


abstofearmenn, einkum á Islandi, þar sem mest ríbur á, en 
hefir þó komib út á sinn kostnab sem svarar 24 örkum 
prentubum á ári, og þó þarabauki styrkt nokkub önnur 
þaríleg fyritæki til frama bókmenta á Islandi, og búib 
nokkub undir til framhalds störfum sínuin, en þarabauki 
goldib á annab þúsund dala til mælíngar landsins, og 
safnab sér rúmum 8000 dala '&jó&i í peníngum, á einum 
25 árum, sem mörg hafa verib misjöfn, og hin fyrstu 
einkum frábærlega óhæg til aíira fyritækja scm til bók- 
menta horíbu'^) — þá vunum vér ab allir sanngjarnir 
Islands vinir tnuni játa, ab félagib hafi leyst ætlunarverk 
sitt híngabtil af hendi áb Öllum vonum, þó þab hafí eng- 
anvegin verife á?) óskum vor allra. Ekkert fyritœki, 
allra sízt þau sem til þjóbgagns horfa, mega standast éba 

1817 var kostnat)ur til ab prenta clna Örk sæmlicga vandaða^ 
30 rbd. Tí, V. (Sagnablöð þ. á.) 


15 


fá æskilegan framgáng, nema allir e%a aliflestir, sem 
nokkurs þykir varba um þjóSgagni&, styrki me& ráfeum og 
dáí) til framkvæmda þess sem nytsamt er, Dugir og ekki 
ab sakast um, þó ekki sö œfínlega þaíi fyrst tekiö sem 
öllum ber saman um ab sé allra gagnlegast, þegar 
þab er þarflegt sem tekib er'*'). Bókmentafölaginu hefír 
enn ekki heppnast a«& vekja svo eptirtekt Islendínga, og 
ávinna sér hyllí þeirra og styrk til lángframa, sem þab og 
fósturjörb vor hefbi þurft, en vðr vonum ab þetla muni 
einnig smámsaman fœrast í lag, og ab vísu er félagiÖ 
vel fært um ab styrkja útgáfu nokkurra gó&ra bóka auk 
kortanna, — og hvenœr mundi Islendíngum meiri þörf 
á góbum bókum enn núl — ef því heppnaSist ab fá 
meiri fjárstyrk mebal Isiendínga; en nú sem stendur 
er því varla fært ab leggja útí neitt, nema halda smám- 
saman áfram fyritækjumþeimsemþegarerufastbundin, og 
er þessi þraung þeim þó einnig í vegi, því félagib verbur 
ab draga borgun vib alla þá sem vinna fjTÍr þab, og þaí) 
er alkunnugt, ab ekkert fæst fyrir ekki neitt. 

þab mundi í mörgu tilliti vera vel til falli&, ef duglegir 
og málsmelandi menn á Islandi tæki sig saman ab stofna 
herabafélög, bókmentafélaginu til stjTktar; vœri þab til 
hægbar mikillar, og mundi glæba félagsanda landsmanna 
meir enn nú er; og þarabauki gæti hveix einn komib 
meiru af stab í félaginu og yfírhöfu& til eflíngar bókmenta 
og framfara á Islandi, ef hann væri í slíku styrktarfélagi, 
enn hann væri einn sér og skrifabist á vib félagií) í sínii 
nafni einssaman; þaí) er enginn efip ab slíkum styrktar- 
félögum mundi mega koma á í hverju af enum fólkríkari 

Margir hafa t. a. ra. fundið þnb ab kortunura , að þau lægi 
ekki nærri hókmcntafclagslns tilgángi, varla raá því nclta, 
að annab honum nær i fyrsta álltl, cn kortin cru það 

starf scra felaglnu raá vcrba tll cns racsla ágætis hæbi Iiít o{^ 
crlcndis > og þanníg vcrba raeb tímanum felagslns tilgángl til 
raelri frarakvæmdar enn nokkrir hækUngar* 


16 


i 


herubum á Islandi, og vildum vér óska aö slík fðlög yrbi 
stofnub sem fyrst, og veldi s6r stjórn, og setti sðr lög, 
og semdi kosti þá, sem þau vildi bjtíba fðlagi voru til 
sameiníngar, og sendi því síban til samþyktar. En jafn- 
framt því bibjum vér alla þá, sem umhugaí) er um fram- 
farir bókmenta vorra, og vilja stybja framför þeirra og 
landsins, ab samlaga sig fðlagi voru hib brábasta, og 
styrkja þab, svo því megi veitast aíl til ab framkvœma 
hib merkilega starf sem þab hefír ab sðr tekib, fósturjörbu 
vorri og öllum innbuum hennar öldum og tíbornum til 
gagns og sóma. 


